

















AWDL ARW EST, 
ER COFFADWRIAETH 


AM Y DIWEDDAR BARCHEDIG 


JOHN JONES, 


CURAD FFYDDLON MERTHYR-TUDFUL; 


UN O DESTUNAU 


Cpmreigpbion pr Glarc), 
Erbyn eu Cylchwyl Mai 92, 1839, 


Âm ba un y derbyniodd yr Awdwr Ariandlws o werth 2 Gini, 
yn nghyd a Gwobr o 3 Gini, rhodd Eglwysgor gynt y gwr 
duwiol enwedig. 


MERTHYR-TUDFUL: 


ARGRAFFWYD GAN H. W. WHITE, 











































' 
AN 
| i Pn eÎ TC 
A Ge i » * 


9425 ATI RO YY EON 


' ie y 


NES 





AWDL ARWEST. 


Mesur, “Gwer YR ADEILAD.” 


1 
CH! alar trwm; och! wylo, 
Och ! adfyd tristfyd drosto, 
Nes duo 'n daear; 
Niwl du, o anial diro'dd 
Hen angau'n donau daenodd 
Dros JonEs, wr dengar, |; 
Chwith yw na fuasai 'nawr yn fyw, 
I roi cynghorion, 
Pregethau coethion, 
'Gweddïautaerion, 
Rhwydd haelion ar ei Dduw, 


TTrueiniaid o bob rhyw. 

Tra fu yn llywio uwch y llu, 
Fel byddai' n chwennych, 
Gwnai'r dorf i edrych. . 
Tfynu'n fynych, 

Ac hoywych agwedd cu; 
Pryd arall, wylo dagrau, 
Yn dyrrau o bob tu, Ys 


2. 
Nid rhyfedd fod hir afar, 
' Uchel-gwyn anochelgar, 
Trwy'r De' a'r Dwyrain, 
Ar ol y Cymro haelwedd ; 
Ei rodiad fu'n anrhydedd, 
A mawredd mirain : 
I'n gwlad, a'i fawrlwydd Eglwys fâd, 
E ddarfu'n ddiau 
Ddefnyddio'n forau 
Ei lawn dalentau, 
A rhoes brawfiadau'n rhad 
O'i fawrddysg, a'i addfwynder, 
I lawer, er gwellhad. 
Prudd! prudd! fu dxodd chyerw' r dydd 
Î 3OL, L. 









ys yn Y yo y ŵ A 
SC UBRANY 


O du holl bechaduriaid, “ 








| 
| 
| 
| 
| 


co 


Y rhoed ei gorphyn, 

Y ngwydd y werin, 

I lwch y dyffryn, 

Pob dyn oedd wleb ei rudd, 
Wrth adael ar oer waelod 
Y beddrod gymaint budd. 


Mesur y “ Tn1 THRAWIAD.” 
dT, 
Ei anwyl blant heini 
O'r achos sy'n ochi, 
"Does llanerch i'w lloni, waith colli eu câr; 
A'i weddw fwyneiddgu, 
Oedd iachus, sy'n nychu, 
Yn gwlychu ei gwely'n ei galar! 


. Och! unwedd uchenaid 
Y weddw, yr ymddifaid, 
Y cloffion, byddariaid, dieithriaid, a'r dall, 
Ar ol eu cynhaliwr 
Mwyn addas, a'u noddwr, 
Eu twr, a'u golygwr goleugall, 
Tra fu ar'y ddaear 
I'r unig a'r anwar, 
A'i lais ewyllysgar, ufuddgar a fu, 
A'i daer-waith hyderus 
Oedd troi'r pechadurus,. 
Yn barchus, gariadus, i gredu, 


4. 
Ei dêr iaith oedd dirion 
Ar ran pererinion ; 
Taranai fygythion ar ddynion di-Dduw ; 
Amlygai'n hael agwedd, 
Y sawl â'r gwir sylwedd ; 
A thuedd ddirinwedd yr annuw, 
2 
Ei raddol geryddon, 
Ei araf gynghorion, ., 
Nefolaidd awelon ei dirion lais dwys; 
Ac hoywddoeth agweddiad, 
Oe'nt erfawr gynhyrfiad, 
A. thês perarogliad i'r eglwys. 





4 
Mesur y “ GALON DRox.” 


1. 
Clod, na golud, ynfyd anfoes, 
Ni fyfyriodd hyd ei fer-oes, 
Dros wir achos ÌON ymdrechodd, 
Rhwng y sofl a'r tân safodd, 
Yn gysurus am drysorau 
Y wlad nefol 
Dda, ddymunol, ddiddamweiniau ; 
Doeth erioed a da'i weithredoedd, 
Noddwr ffyddlon 
I dylodion, duwiol Re 


Wyla! Sion: Pwy, A Í 
Sych dy ddagrau oriau hiraeth? 
Pwy mor rwydd ei ymadroddion 
1 wir annerch y ION union ? 
Fel ryw hynod dafod dwyfol, 

Drychfeddyliau, 
Uwch law doniau cyffredinol, 
A: gras hael-Dduw'r bren deldeb, 
rth lafaru, 

Yn tywynu yn ei wyneb! 


3. 

Wele! hir-nos per galarnad, _., 
Wedi dryllio nwyd yr holl-wlad; 
Aeth ein mwyngu JoNeEs gymengall;. 
Drwy waelderau i wlad arall, 

Lle'r awn ninau oll yr unwedd, 
Ryw ddiwrnod, 
Dan oer dywod, dyna r diwedd,— 
Nerth i foli Duw'n ofalus; ì 
' Grasa deall, 
Ac oes arall fwy eysurus. 


Gn, HIRAETHLAWN. 


EDWARD WILLIAMS, (Ioro MŵNwy.) 
Hon a farnwyd yn Fudtwyed 


H. W, WHITE, ARGRAFFYDD, NERTHYR-TYDFIL. 





